MUSEUM OF NATURAL HISTORY 
DEPARTMENT OF GEOLOGY AND GEOGRAPHY 
REYKJAVIK 


MISCELLANEOUS PAPERS No. 45 


Nedansjavargos vid Island 


Submarine Eruptions off the Coasts of Iceland 


BY 
SIGURDUR THORARINSSON 


REPRINTED FROM NATTURUFRADINGURINN 
Vol. 35, 1965, pp. 49—74. 


LIBRARY 
BOREAL INSTITUTE 


AUG 30 1966 


POLARPAM | 


(919%) = 12°1GG ‘weg 


OHL 


Natturufr. — 35. drgangur — 2. hefti — 49.—96. sida — eee tare september 1965 


Sigurdur Porarinsson: 


Ne@ansjavargos vid Island 


Islands mid eru audug vel 

par afla menn sild og beituskel, 
hakarl, humar og lysi. 

En undantekningu ég pad tel 
ad eldfj6ll ur hafi risi. 


En undrin gerdust vid Eyjar pd 
eldgigur lyftist bar ur sj6 
hvar adur var dregin ysa. 

Eimi og grjéti upp hann spjé 
med undrum, sem vart ma lysa. 


Pannig upphefst kvedi, ort { h6fudstad Nordurlands { tilefni af 
fedingu Surtseyjar. Hefur satt ad segja oft veri verr ort um slika at- 
bur6i, pvi flest bad, sem ort hefur verid um eldgos a Islandi, er pvi 
midur leirburdur. 

Vist er bad undur, er eldur brennur fyrir landinu. ,,Nidurstadan 
var, ad betta veri sérstakt Guds undur og ad natturlegur sj6r gat 
brunni6,” skrifar Jorgen Mindelberg, kapteinn 4 hukkertunni Boe- 
sand, { skyrslu sinni um gosid undan Reykjanesi arid 1783, sem si6- 
ar verOur ad vikid — en ekki er pad hrein undantekning ad eldfjoll 
risi ur hafi. Sliks eru allm6rg demi og mun hér fyrst stuttlega vikid 
ad nokkrum peirra eyja erlendra, sem upp hefur skotid { eldsum- 
brotum. 

28. juni 1831 var enskt herskip statt midja vegu milli Sikileyjar 
og Pantellarfu, og kom pa svo snéggur jardskjalftakippur, ad skip- 
herrann, Sir Malcolm Pulteney, hugdi skip sitt hafa rekizt a sketr, 
enda fannst jardskjalftinn 4 Sikiley. 10. juli sigldi skip fra Sikiley 
um petta svedi og sau skipverjar pa vatnsstilu risa 20 m upp ur se, 
var huin gild mjég og gufa steig upp fra henni i 500—600 m hed. 
Skipstj6rinn, Corrao, for parna um ad nyju viku sidar og fann pa 


LIBRARY: 
BOREAL INSTITUTE 


AUG 30 i96R 
44885 


50 NATTURUFRADINGURINN 


1. mynd. Graham eyja 
29. sept. 1831. Teikn= 
ing eftir M. Joinville. 
Graham Island Sept. 
29, 1831. Sketch by M. 
Joinville. 


litla eyju, ner 4 metra haa, med gig i midju, er beytti upp gosm6kk 
og mikilli gufu, en a sjonum i kring flaut vikur og daudir fiskar. 
Parna var adur 180 m dypi. 4. agust var eyja pessi ordin 60 m ha og 
3 sjomilur a3 umméli. I beim manudi vard vart éleu { sj6num sud- 
vestur af nyju eyjunni og gufa steig bar upp, en ekki vard meira ur, 
og upp ur pessu f6r goseyjan minnkandi. 25. agust var ummalho 2 
sjOmilur, en 3. sept. 34 milu og hedin komin nidur i 32 m, og 29. 
sept. var ummdalid adeins um 500 m. I dguist Arid eftir var parna 
adeins smaholl. A medan pessi eyja var og hét var htin kénnus all- 
vel af jardfredingum og reyndist samanstanda af lausri gosmol, 
gjalli, vikri, sandi og hraunkulum, auk bess fundust bar hnullung- 
ar délémits-kalksteins ur hafsbotninum. Eg sagdi medan hin var 
og hét. Pessi eyja vard einkum kunn fyrir bad, hversu mikid var 
rifist um, hvad hun etti ad heita. Brezkir sj6lidar gengu par fyrstir 
A land og hugdust Bretar sla eignarhaldi a hana, en the Royal Navy 
gein i pann tid yfir 6llum heimsins hofum. Bretar skirdu hana 
Graham Island, en htin hlaut einnig n6fnin: Nerita, Ferdinanda, 
Hotham, Corrao, Sciacca og Julia. Pad hefur vidar ordid urgur ut af 
eyjarnafni en a Islandi. 

I Tonga eyjaklasanum { Kyrrahafi skaut upp eyju 1885 og hlaut 
hun nafnid Falcon Island. Eyja pessi vard 75 m ha og 314 km a 
lengd. 1892 var hedin komin nidur { 714 m og 1898 var htin med 
Ollu horfin. 

Mest umskrifada nedansjavargos a pessari 6ld mun vera had gos 
{ Kyrrahafi, 420 km sudur af ‘Tokyo, sem fyrst vard vart af japanska 
fiskiskipinu Myojin 17. sept. 1952. Japanskt strandgezluskip var 


NATTURUFRADINGURINN 51 


pegar sent 4 vettvang og fann eyju 30 m hada og 150 m i pvermal, 
og gaf henni nafnid Myojin-syo eftir 4durnefndu fiskiskipi. 

Bratt breyttist gosid, sprengingar urdu strjalli en kréftugri og 
hjalpudu sjavargangi til ad eyda eynni, og pegar 21. sept. var hun 
horfin. A.vi hennar var pvi adeins tep vika. En sprengingarnar 
héldu parna afram, tvisvar til prisvar 4 dag, ut allan september, 
strjaludust ur pvi, en hettu ekki ad Ollu fyrr en eftir ar. Pad var 
ein slik sprenging, sem splundradi japanska rannsdéknarskipinu 
Kaiyo-Maru V., sem kom ad gosstaSnum 24. sept. med 22 manna 
ah6fn og 7 visindamenn um bord, og ekkert hefur sidan til spurzt. 
Sidari rannsokn leiddi i ljés, aS heljarmikil sprenging haf6di ordid 
parna bennan dag. Nokkrar fjalir ur skipinu fundust ndlegt eld- 
stodvunum og i beim molar af vikri, samskonar og myndadist i bessu 
gosi. Hafdi sprengingin lamid vikurinn inn i vidinn. 

A Aleutaeyjaboganum, sem gengur vestur af Alaska skaga, er 
freegt eldfjall, sem heitir Bogosloff. bad er eldhryggur, svipadrar 
gerdar og Hekla, og ris upp af hafsbotni 4 2000 m dypi. Stundum 
hladast upp a hryggnum gigkeilur, ein, tver eda prjdr, svipad og 
gerdist med Axlargig og Toppgig Heklu i sidasta gosi hennar, og 
hafa peir risid allt ad 600 m yfir sjavarmal, en pess a milli brotna 
pessar eldeyjar nidur og hverfa, ein eda tver eda jafnvel allar, og 
talid ad bedi sprengingar og sjégangur valdi. 

Eftir endiléngu Atlantshafi liggur hryggur er nefnist Midatlants- 
hryggurinn. Rannsdknir visindamanna { Lamont Observatory, sem 
er hafrannséknast6dé Columbia haskdélans 1 New York, hafa leitt 
i ljos, aS hryggur pessi er klofinn ad endiléngu af sprungu eda 
sprungukerfi, Midatlantsegjanni, en slika gja telja peir Lamonts- 
menn liggja eftir Uth6funum 6llum. Midatlantshryggurinn er jaro- 
fredilega séS mj6g ungur og Okyrr enn. Margir jardskjalftar eiga 
par upptok sin og hann er vida eldbrunninn bedi nedansjavar og 
par sem hann ris ur se, en 4 honum eru m. a. Tristan da Cunha, 
Ascension, Azoreyjar og Jan Mayen. Vid Ascension og Azoreyjar 
eru nedansjavargos alltid. Sumarid 1811 reis ur sj6 vid Azoreyjar 
eyja, sem vard 90 m 4 hed, og um sjémila ad ummiali. Bretar skirdu 
hana Sabrina, en hitin var horfin ario eftir. 

Sidasta nedansjavargosid vid Azoreyjar hdfst 27. september 1957, 
um eina sj6milu undan eynni Fayal, en sti eyja er raunar eldfjall, 
um 1000 m hatt, med miklum sigkatli (Gskju) efst. 


DINGURINN 


NATTURUFR& 


y961 4S 


NOILdNYa YVANIT— SOSNONNYdS 47 
NOILdNYS WYLNID —SOO1NLIY © 
NIVLY3ONN NOILV901-SSIAO ONINLASGVLS [2927] 
NIVLYSONN HVA - LSSIAO GIIVLYY (09¢!) 


QNV139! 40 LNSW31LL3S HL BONIS SNOILdNYS 
LSIGSSAG GNV IS! NVGIS SOS 


a5) 


», OPS AaSAm 


Z| 6221 


(6261) 


£2619°!4 226) 


I261@ 
196) S281 


TIOLANCIONAG 
Livel] 


oS9 


G28! 
VPOVNISAS 


Sel 
Spence) 
V1svey eo]: 


9b21 


(2381) 


$221 SAyANHeIST 


UVPASE UNV | 


‘ 
6191 


Di Lone 
Z 


(OOO!) Il¢l 
6211 9Ilbv!l O99! O98! by (pOl!) OIS! 


002 


g°96l 
AaSLUNS 


ALOE STAINMOPVTIPSVPAS / 


7 


S29| ¢28l 


ENG a 
(o06)] 927] oss! oe 


[6v2i](O6rl) 1221 BIG yoo) sil 


we 


esl 


ea 

a ; 
7061 ‘os we 
/ 8231 NLOASWI¥S 


4DeA i jaren 

ve JD [JaAy Dpuny~ . 
20! 226! 
gg9l peel 


core ee 


toga fare 902! 


@ Gl, / 222! 
B81" H 
¢l6l7 Ibe l 


68¢! 


a 


_ 26S] 


9E9] 
£691 
9921 
SB! 
2v6! 


o¢ei 
oe Obz! oe 
sata 22b1 
_ [lel] + \egc) 
uvrAsG a 
Yaw nae Si 
YPONAGV, ONL 
fx BN 
98! 
A (09¢1) 7 eb9 
(006) Wy 
94OEd a SYS y 
wr 
z 269 
~ 
S 
299 


NATTURUFRADINGURINN 53 


Undanfari nedansjavargossins voru jardhreringar i 11 daga. Er 
gosid haféi varad halfan manud var parna komin eyja, 100 m ha 
og 700 m i pvermal, en nerri klofin af sprungu, sem sjér féll inn i. 
4 dogum seinna hetti gosid i bili og halfum manudi sidar, 30. okt., 
var eyjan hortin. Snemma i november hofust gosin ad nyju og ny 
eyja myndadist, en innan halfsmanadar var hun ordin landfost, 
svo a0 eftir bad var ekki lengur um eyjarmyndun ad reda, en i gos- 
lok, ner ari sidar var barna komid um 300 m hatt fjall, sem hlaut 
nafnid Capelinhos, eftir dréngum, sem pbarna voru fyrir gosid. 
Nokkuod hraun rann parna. 

Vikjum pa ad Islandi. 

Adaleldst6dvasvedi Islands, sem virkt hefur verid sidan jOklar 
toku ad hopa af laglendi fyrir um 15000 arum, liggur um landid 
pvert, milli tertieru basaltbreidanna i austri og vestri. En pad tak- 
markast ekki af nuverandi strondum landsins, pad er hluti Mi6- 
antlantshrygesins og sprungukerfisins, sem adur var a6 vikio. 

Islenzka eldst6dvasvedid hefur tvar meginstefnur brotlina, sem 
skerast um midbik landsins, rétt nordan Vatnajokuls. Nordanlands, 
par sem eldstodvasvedid er um 45 km breitt, er stefna sprungna, 
ejaa og gigarada sem nest fra nordri til sudurs. Sunnanlands og 
sudvestan er stefnan fra sudvestri til nordausturs. Eldstodvasvedid 
er bar klofid i tv6 belti af hinni svok6lludéu Hreppa-myndun. Ligg- 
ur eystra beltid fra Kverkfj6llum til Vestmannaeyja og er a pvi ad 
finna nokkrar af virkustu og storvirkustu eldstodvum_ landsins: 
Grimsvotn, Lakagiga, Heklu og Kotlu. Petta belti er um 90 km 
breitt. Vestra beltid, 40—60 km breitt, liggur fra Kili sudvestur um 
Pingvoll og Reykyjanesskaga. 


Nedansjavargos ut af Reykjanesi. 

Virkustu eldstédvar nedansjavar undan Islandsstréndum eru i 
beinu framhaldi af vestra eldst0dvabeltinu, 4 svonefndum Reykja- 
neshryge, sem gengur sudvestur af nesinu langt til hats, og elzta 
heimild um nedansjavargos vid Island — ef undanskildar eru 6ljés- 
ar irskar helgisagnir, sem hugsanlega getu att vid gos 4 Islandi, eda 
vid landid — vardar vafalitid gos 4 bessu svedi. 


2. mynd. Jardeldasvedi Islands 4 postglasialtima og virkar eldst6dvar dsamt ar- 
tédlum gosanna. — Map showing the zones of postglacially active volcanoes in 
Iceland and the volcanoes active since the Settlement Time. 


54 NATTURUFRADINGURINN 


Pessi heimild er Bok undranna, Liber Miraculorum, eftir Her- 
bert nokkurn, sem var kapellan i Cisterciensaklaustrinu i Clairvaux 
a Frakklandi og ritadi pessa bok 4 arunum 1178—80, en hun er varo- 
veitt i pergamentshandriti { rikisbékh]6dunni i Miinchen (cod. lat. 
Monach. 2607 4to). Pessi bék hefur ad innihalda Islandslysingu 
og benda sterkar likur til bess, ad heimildarmadur Herberts um Is. 
land hafi verid norrenn merkismadur, Eskell erkibiskup i Lundi, 
sem flutti til klaustursins { Clairvaux begar hann Jét af erkibiskups- 
embetti 1171 og dvaldi bar til daudadags, 25. agust 1181. Var vin- 
fengi med honum og Herbert kapellani. En Eskell erkibiskup hafoi 
200 sambond vid islenzka kennimenn. M. a. vigdi hann Klang Por- 
steinsson til biskups 1 Skalholti arid 1152. Hér a arunum utvegadi 
ég fra Miinchen ljésmyndir af Islandslysingu Herberts og er hun 
prentuo i heild i Natturufredingnum 1952, i bydingu Jakobs Bene- 
diktssonar. Par er m. a. a finna elztu lysingu a Heklu og Heklu- 
gosi, sem vardéveitzt hefur, og svo virdist einnig, sem Herbert hafi 
haft spurnir af Kotluhlaupi. 

En i pessari [slandslysingu stendur einnig eftirfarandi, sem ekki 
getur att vid annad en nedansjavargos og ba hlytur pad ad vera gos, 
sem or6i0 hefur fyrir 1178; ,,bad ber og ad muna, ad vitad er, ad 
pessi eilifi eldur er ekki adeins undir rotum fjallsins, eins og adur 
er ad vikid, heldur einnig undir mararbotni, pvi ad oft sést eldur 
gj0sa akaflega upp ur hafsdjupi hatt yfir sjavarbylgjur, og brenna 
fiska og allt kvikt i sjonum, svo og kveikir hann i og tortimir skip- 
um og skipstjorum, nema peir fordi sér hid bradasta a flotta.“ 

I Noregskroniku 4 latinu, Breve chronicon Norvegie (Munch 
1850), skrifadri um 1230, getur hofundur bess, ad a4 vorum dogum 
hafi pad gerzt, ad hafid hafi a prigeja milna svedi 6lgad og sodid eins 
og i potti, en jordin hafi opnazt og kastad upp ur djupunum eldleg- 
um gufum (ignivomes vapores) og myndao stort fjall upp ur sjon- 
um. Ma vera, a0 hér sé att vid gos pad, sem islenzkir annalar telja 
ad ordid hafi 1211 undan Reykjanesi, en pad er elzta nedansjava1 
gos, sem islenzkar heimildir geta um. Um petta gos hafa fornu ann 
dlarnir eftirfarandi ad segja: Konungsannall: Landskjalfti fyrir 
sunnan land. XIII menn létust. Eldur kom upp ur sj6. Sorli Kols- 
son fann Eldeyar (Isl. Ann. bls. 123). Skalholtsannall er itarlegri 
»,Vetu sumar. Landskjalfti fyrir sunnan land. I peim landskjalfta lét 
ust XIIII menn. Eldur kom upp ur sjo fyrir Reykjanesi. Sorli Kols- 


NATTURUFRADINGURINN 


eS) 4 
Or 


son fann Eldeyjar (Ibid. bls. 182). Og enn betir Oddaverjaannall um 
vitneskju vora: ,,S6rli fann Eldeyjar hinar nyju, en hinar hurfu er 
alla evi hofdu stadid™ (Ibid., bls. 478). Adrir anndlar geta adeins 
landskjalftans og manntjoOnsins, sem er hid mesta sem vitad er um 
af voldum landskjalfta 4 Islandi Cibidsiblse23.°0277250;020): 

Pott hinum fornu annalum beri saman um Artalid er pess ad 
minnast, ad peir eru ferdir { letur alll6ngu eftir atburdi pessa og 
veri artalinu ekki fyllilega ad treysta, ef ekki kemi til enn ein 
heimild, sem telja ma nestum samtimaheimild, er getur nedansjav- 
argoss betta ar. bessi heimild er Pals saga biskups, sem skrad mun 
skommu eftir andlat hans, sem vard 29. név. 1211. H6fundur vitn- 
ar til Ara froda um pad hversu jordin drupti eftir frafall Gizurar 
biskups, en sidan er bad rakid, ,,hversu margur vidbjédur hefir farid 
fyrir frafalli pessa hins dyrlega hofdingja Pals biskups: jOrdin skalf 
Oll og pipradi af 6tta; himin og skyin egrétu, svo ad mikill hlutur 
spultist jardar avaxtarins, en himintunglin syndu daudatakn a sér, ba 
er naliga var komid ad hinum efstu lifsstundum Pals biskups, en 
sjorinn brann og fyrir landinu pa; par sem hans biskupsdémur st6d 
yfir syndust naliga allar hofudskepnur nokkud hrygedarmark 4a sér 
syna fra hans frafalli (Bisk. I, bls. 145). 

Loks er landskjalftans 1211 getid i Gudmundar sogu hinni elztu 
og sagt ad ,,urdu XVIII menn undir htsum* (Bisk. I, bls. 503). 

Pad sem draga ma saman af bessum faordu heimildum er betta. 
Arid 1211, likast til sidla ars, verSur eldgos undan Reykjanesi. A 
gossvedinu verda mikil umbrot, eyjar sOkkva par i se en adrar risa 
ur se og ma mjog liklegt telja, ad par hafi att upptok sin sa mikli 
jardskjalfti og mannskadi er 14 eda 18 manns lata lifid undir hrynj- 
andi husum. Per eyjar er myndast, eru nefndar Eldeyjar, og er 
nafnid ut af fyrir sig neg s6nnun pess ad eldsumbrot hafi ordid a 
bessum sl6dum. Athyglisvert er, ad Oddaverjaannall segir Eldeyj- 
ar hafa verid parna fyrir, er alla evi hafi stadid, og bendir pad til 
eldsumbrota 4 bessum sl6dum léngu fyrir 1211. Fras6gn Herberts 
kapellans sannar, sem fyrr getur, ad gosid hefur undan Islands- 
strondum, og pa liklegast undan Reykjanesi, fyrir 1178, en sé Odda- 
verjaannal a6 treysta, og hann virdist oft nesta traust heimild, bend- 
ir petta til allmiklu eldri eldsumbrota, en ekki verdur ur pvi skor- 
id, hvort Eldeyjar hinar fornu hafi hlotid nafn af eldsumbrotum f 
nalxgd peirra, eda hvort bad var vegna pess ad menn vissu per hata 


56 NATTURUFRADINGURINN 


risid ur se i eldsumbrotum. Ummeli Oddaverjaannals ,,er alla evi 
hofSu stadid" benda til hins fyrrnefnda. Ordid eldey tel ég samt 
rétt ad nota sem visindaheiti um eyjar, sem myndast vi0 eldgos 1 sjo. 

Aftur geta annalar eldsuppkomu fyrir Reykjanesi 1226 (Isl. Ann. 
bls. 24, 64, 127, 186, 255, 326). Konungsannall nefnir ,.myrkur um 
midjan dag“. Oddaverjaannall nefnir ,,Sandfallvetur“ 1226 (bls. 
479) en Resens annall, Logmalsannall og Gottskalksannall nefna 
veturinn 1227 ,,Sandvetur* (Ibid. bls. 24, 256, 326) og Gudémundar 
saga elzta segir ,,Sandvetur hinn mikli og fjarfellir 1227° (Bisk. 
I, bls. 548), og liggur pvi nest ad alykta, ad bad hafi verid veturinn 
1226/27, sem petta mikla sandfall vard, pa ventanlega af voldum 
adur nefnds nedansjavargoss, bvi annars goss er ekki getid betta ar. 
Gossins er einnig getid i Gudmundar sogu elztu (Bisk. I, bls. 546) 
og 1 somu sOgu er sagt um sumarid 1231: ,,Petta var kallad sands- 
sumar pvi ao eldur var uppi fyrir Reykjanesi og var grasleysi mik- 
10" Ibid., bls. 553—54). Ekki er pessa goss getid { annalum. 

Fjorir annalar geta elds fyrir Reykjanesi 1238 (Isl. Ann., bls. 65, 
130, 188, 327) og Resens annall nefnir ,,eldsuppkomu i Reykjanesi® 
(Ibid. bls. 25), Konungsannall getur einnig elds fyrir Reykjanesi 
1240 og mikilla landsskjalfta fyrir sunnan land sama ar og raudrar 
solar (Ibid. bls. 131). Oddaverjaannall segir hid sama ad pvi vid- 
bettu, ad solin hafi verid ,,raud sem blod* (Ibid. bls. 481) og raudrar 
sdlar betta ar er einnig getid i Skalholtsannal (Ibid. bls. 188). Hugs- 
anlegt er ad betta gos 1240 sé raunverulega bad sama og adrir ann- 
Alar telja 1238, pott Konungsannall nefni bedi. 

Meé pessu gosi lykur timabili mikilla eldsumbrota undan Reykja- 
nesi, sem varad hafoi a6 minnsta kosti fra 8. tug 12. aldar og likleg- 
ast allmiklu lengur. Liklegast er pad eitthvad af pbessum gosum, sem 
liggur ad baki frasagnar enskrar kroniku, Chronicon de Lancerot, 
sem fjallar um timabilid 1201—1346. bar er sagt um Vilhjalm nokk- 
urn fra Orkneyjum, ad hann hafi um 1275 sagt fra ymsu af Islandi, 
m. a. pvi, ad einhvers stadar 4 pvisa landi hafi sjOrinn brunni6 a 
milu svedi og eftir skilid svart gjall og soralegt. Einnig mun til pbessa 
eldsumbrota timabils, liklega gossins 1211, ad rekja eftirfarandi 
ord i Islandslysingu Arngrims abota: ,,Pad fylgir pessum fademum, 
a® i sjalfu hafinu viku sjavar sudur undan landinu, hefur upp kom- 
id af eldsganginum stort fjall, en annad sokk nidur i stadinn, pad 
er upp kom i fyrstu med s6mu grein. (Bisk. II, bls. 5). 


NATTURUFRADINGURINN Sal) 


Q 


3. mynd. Eyjar undan Reykjanesi 4 korti Gudbrands biskups Porlakssonar, sem 
prentad var { Additamentum IV Theatri orbis terrarum 1590. — Islands off the 
Reykjanes peninsula on bishop G. Thorlakssons map printed in A. Ortelius 
Additamentum IV Theatri orbis terrarum 1590. 


I annalsbroti sinu, Annalium in Islandia Farrago, skrifar Gisli 
Oddsson um arid 1340: ,,Var skaginn Reykjanes meir en halfur 
eyddur eldi og sjast merki hans i opnu hafi, hair drangar bar uti 
kallast Eldeyjar (eda eins og hinir gOmlu segja Driftarsteinn). S6mu- 
leidis Geirfuglasker, par sem flestir steinar til bessa sjast vera Uut- 
brunnir.” 

Ekki geta eldri annalar neins goss a Reykjanesi 4 pessum ar 
um en hins vegar um gos { ‘Trdlladyngjum innar 4 skaganum i 
kringum 1360 og vel ma vera, ad einnig hafi gosid undan Reykja- 
nesi 4 bessum arum, en allsendis 6sannad er bad. Nest er eldsum- 
brota getid undan Reykjanesi 1422, i Logmannsannal, sem teljast 


58 NATTURUFRADINGURINN 


ma samtimaheimild um atburdinn. bar segir: ,,kom upp eldur i 
hafi i utsudur undan Reykjanesi. Skaut bar landi upp, sem sja ma 
sidan peir, er par fara um sidan“ (Isl. Ann., bls. 293). Ekki er astada 
til ad efa bessa frasogn. 

Arid 1597 hefur Gisli biskup Oddsson pad eftir séra Gisla Gud- 
brandssyni (presti aS Hvammi i Hvammssveit 1584-1620), ad 
Brimarkaupmenn hafi fyrir 15 arum séd eld brenna i hafsdjupi vid 
Reykjanesskaga, eigi langt fra eyjum peim, sem af eldi hafa hlotid 
nafnid Eldeyjar eda Gigeyjar (Ann. Farrago, Islandica X, bls. Cy). 
Samkvemt pessu extti ad hafa ordid nedansjavargos barna 1583. 
Nafnid Gigeyjar kemur ekki fyrir {i neinu G6dru riti, svo mér sé 
kunnugt, en bad er a6 finna dalitid afbakad (Geie eiar, Geye eyar) 
a hinu merkilega Islandskorti Gudbrands biskups Porlakssonar, 
sem kom ut f fyrsta sinn ft vidbot vid kortabok Abrahams Orkelius- 
ar { Additamentum IV Theatri Orbis ‘Terrarum 1590 og i Atlas 
Mercators 1595 (Norlund, Isl. Kortlegning, Pl. 23, 24). A bessum 
kortum er Eldey synd og Geirfuglasker sudvestur af henni, en Gig- 
eyjar sunnan sudaustan Eldeyjar. Hvort sem Gigeyjar hafa raun- 
verulega verid samheiti (synénym) Eldeyja eda nafn a sérstokum 
eyjum, er nafnid sjalft sonnun fyrir pvi, ad i eina tid hafi verid 
undan Reykjanesi eyjar med gigl6gun, sem nu eru horfnar. 

Nu lida 200 ar, bar til nest verdur elds vart undan Reykja- 
nesi, svo ao i frasdgur sé fert. 

Eftirfarandi er promemoria JoOrgens Mindelbergs, skipstj6ra a 
hukkertunni Boesand, dagsett 8. juli 1783. 

»Vi0vikjandi peirri brennandi eyju, sem liggur 814 milu rétt- 
visandi sudvestur fra sydsta Geirfuglaskerinu vid Island, héfum 
ver skrao eftirfarandi fra og med kl. 3 aS morgni 1. mai: 

KI. 3 um morguninn saum ver reyk stiga upp ur hafinu og hugd- 
um vera land en igrundudum petta og nidurstadan vard su ad betta 
veri sérstakt Guds undur og ad natturlegur sjor gat brunnid. 

Vid hrepptum sidan poku og andbyr til 3 mai og slogudéum a 
pessum sl6dum. Stundum saum vér reykinn og stundum ekki. KI. 
5 aS morgni 3. mai fengum vér byr og tokum stefnu 4 jokulinn. 
Kl. 7 birti it lofti og sast pa eyland sem pennan hredilega reykjar- 
mokk lagdi upp af. Sigldum upp ad pvi til pess ad sja logun pess 
og begar vér vorum { halfrar milu fjarlegd urdum vér fra ad hverfa 
veena Otta um ad skipverjar myndu falla ¢ 6megin sakir hins hre@i- 


NATTURUFRADINGURINN oo 


4. mynd. Nidurlag skyrslu Mindelbergs skipstjéra um nedansjavargosid 1783, 

meo teikningu hans af Nyey. Pjédskjalasafnid. — The end of Captain Mindel- 

bergs report to the Danish Government on the submarine eruption off Reykja- 
nes in 1783, with a sketch of Nyey. ‘The Icelandic National Archives. 


lega brennisteinsreyks. Sérhver skipverja er reiOubuinn ad vott- 
festa med e101 pad sem her fer a eftir. Eyjan er a a0 gizka 1/9 milu 
og su puduregrof, sem par brennur, er sudvestan a henni og leggur 
par sannarlega og Orugglega feiknar reyk upp ur egrjotinu. Mynd- 
ast bar af svo mikid af vikri, ad pad pekur sjoinn um 1/8 milu. Rétt- 
visandi i NNA fra eynni er blindsker, 134 milu fra eynni. Par eru 
miklir brotsjéar og mjog hettulegir sj6farendum, vegna hess ad 
skerid ris ekki upp fyrir sjavarmal. Eyjan litur pannig ut. 

Her kemur svo teikning, su teikning, sem hér er birt, og hefur 
gosstrokurinn, sem syndur er a henni, greinileg sérkenni nedan- 
sjavargoss, eins og vid bekkjum petta nu fra Surtsey. 

Eftirmali: ,,Eldurinn er i gja sudvestan i eynni, og a0 pad sé, er ég 
og minir menn reidubunir ado sverja, ef bess gerist port.” 


60 NATTURUFRADINGURINN 


Veena 
BV: 
| 170% 149 ing. oF a 
160 


156 (ey 
oH Bynisee\ AINE oa, Aatdyaihe— 304 


153 Sl. 


Gr 
G 


35 


% 
QD 


I 
i 
I 


24° 50" 40' 50" 23°20" 


5. mynd. Dyptarkort af svedinu kringum Eldeyjarboda og Geirfugladrang, en a 

bessum svedum gaus 1783 og 1830 og vafalitid miklu oftar. [slenzku sj6meling- 

arnar. — Bathymetric map of the area around Eldeyjabodi and Geirfugladrangur, 

where submarine eruptions occurred in 1783 and 1830 and probably many other 
times. The Icelandic Hydrographic Service. 


Undir undirskrift er enn bett vid: 

,.Mér flaug virkilega i hug, pegar é€g sa pennan ferlega reyk, ad 
kominn veri démsdagur. 

Jorgen Mindelberg og skipverjar hans urdu fyrstir manna, svo 
vitad sé, til ad lita ba margumskrifudu eyju, sem vorid 1783 upp- 


NATTURUFRAEDINGURINN 61 


hl6dst undan Reykjanesi, nanar tiltekid par, sem nu heitir Eldeyj- 
arbodi, um 62 km sudvestur af Reykjanesi. 

Nest a vettvang var skipid Den hvide Svane, skipstj6ri Hans 
Pedersen Manoe. Eftirfarandi er utdrattur Ur skipsdagbék hans 10. 
og 11. mat 1783: 

,.Laugardaginn 10. mai kl. 8 um kv6ldid vorum vid 4 ad gizka 
63° 10’ n. br. og 354° 167 1. (midad vid Ferro). ba sum vid Island { 
kompasstefnu NA til A, i 4 ad gizka 8—9 milna fjarlegd, en par ed 
loft var mistrad og did 4 kv6ld vissum vid ekki gj6rla hvar vid vor- 
um, gizkudum po a4 ad vid verum milli Eyrarbakka og Batsenda. 
Vi06 sigldum afram sem adur til ad komast i sjonferi vid Geirfugla- 
sker, og stefndum i N til V, og s4um nokku®d af brenndu erjéti A 
sjonum. KI. 10 um kv6ldid sAum vid feiknlegan reyk og bruna i NV 
og hofdum pa sj6n fyrir augum til morguns hins 11. kl. 3, pegar vid 
sdum yzta Fuglaskerid, sem nefnist hid blinda og var ba i SV til V 
Y% V 4 kompasinn, 4 a0 gizka 3 milur fra oss og padan syndist pessi 
reykur og eldur koma. Samtimis tokum vid stefnu 4 hid yzta af beim 
allhau Fuglaskerjum i NA til A a kompasinn, 314 milu fra oss og 
tokum padan stefnu N til A eftir jOklinum og var ba mikid af aAdur- 
nefndu grjoti i hafinu framundan okkur og sigldum vid i gegnum 
pad 12 til 13 milur nordan Fuglaskerja. Svo pykkt var petta lag a 
sjonum ad ur ferd skipsins dr6é svo ad munadi 14 milu 4 hverri vakt. 
La petta 4 hafinu 4 20 til 25 milna breidu svi." 

Hinn 22. mai 1783 gefur Peder Pedersen, skipstjé6ri 4 hukkert- 
unni Torsken, sem liggur i Hafnarfjardarhofn, skyrslu um sina reisu 
til landsins. Par segir: ,,Pegar ég kom til landsins fann ég land i haf- 
inu uti. Par var eldur uppi a brem st6dum og er betta land jafnstért 
og eitt af sterstu Fuglaskerjunum. Petta land var ekki parna adur. 
2 milur sudvestur af landi pessu reyndi ég ad 16da og fann 42 fadma 
dypi og brunagrj6t f botni, sem leit Ut eins og ,,Ravn-kull”, og hat- 
i8 var pakid vikri, sem land petta sptidi vir sér. Eg sigldi kringum 
um pad { 34 milu fjarlegd til ad skoda pad. Petta land liggur V-S 4 
kompas eda SV réttvisandi fra yzta Fuglaskerinu 4 ad gizka { 7—8 
milna fjarlegd." 

A kapubladi skyrslu Pedersens skipstj6ra er medfylgjandi teikn- 
ing (6. mynd), sem mun eiga ad vera langskurdur af eynni med eld- 
unum prem. Bendir teikningin og skyrslan til pess ad hér hafi veri6 
um sprungugos ad reda svipad og i Surtsey fyrstu vikurnar. 


62 NATTURUFRADINGURINN 


6. mynd. Riss Peder Pedersens skipstjéra af Nyey. Pjédskjalasafnid. — Captain 
P. Pedersens sketch of Nyey. The Icelandic National Archives. 


Uppgotvun pessarar nyju eyjar vakti mikla athygli peirra hau 
herra, sem rédu malum Islands uti { Kaupinhafn. 26. juni 1783 
er gefin Ut konungstirskurdur (stj6rnarskipun) til Rentukammers- 
ins, svo hljédandi: ,,Par ed eyja hefur évent ordi6 til i landskjalft- 
um og eldsumbrotum i hafinu ut af Reykjanesi, nokkrar milur 
undan sudurstr6nd landsins, og asteda er til ad dttast, ad pegar 
eldur sa slokknar, sem enn logar, muni utlendingar geta sezt ad a 
eynni til 6betanlegs tjons tslenzkum fiskveidum, ber voru kammeri 
ad gefa stiftamtmanninum 4 Islandi eindregna skipun pess efnis, 
ad begar er mogulegt verdur ad nalgast betta nyja land skuli hann 
fara med einu af skipum Islandsverzlunarinnar og sla hatidlega 
eign vorri a pad, og ekki adeins draga bar upp danska fanann held- 
ur reisa par bann stein med artali og fangamarki voru, sem hédan 
verour sendur. Einnig skal hann semja skjal um landnam betta i 
tveim samhlj6da eintékum og skal annad geymast 4 Islandi, hitt 
sendast hingad. Eynni skal gefid nafnid Nyey. Allt betta verdur ad 
gjora, enda pott svo kunni ad fara ad eyjan hverfi svo sem hun til 
kom. Vort kammer, sem petta er falid, verdur ad semja um allt 
vidvikjandi skipi pvi, sem notad yrdi, vid stjérn Islandsverzlunar- 
innar. 

Thodal stiftamtmanni var skrifad bréf 28. juni og honum uppa- 
lagt ad framkvema skipunina og skipa kaupmanninum { Hafnar- 
firdi ad vera til adstodar og lata podstskip taka med stein bann, sem 


lf 


reisa skuli { eynni og tilbUinn muni eftir nokkra daga. Er steinn- 


NATTURUFRADINGURINN 63 


inn sagdur priggja alna har, breidd hans nedst 34 dlnar, en half 
alin efst, og pykkt sem bvi samsvari. Virdist steinninn hafa verid 
hégevinn, pvi vardveittur er reikningur fra steinh6gevaranum til 
Finanskollegium, aS upphd 17 rikisdalir og 4 mérk. En aldrei 
komst sa st6ri steinn ut i Nyey. 

I plagei fra Rentukammerinu 31. jantiar 1784 er pess getid, ad 
Thodal stiftamtmadur hafi tilkynnt, ad sakir bess, hve alidid var 
ars og vegna stodugrar boku, hafi hann ekki getad slegid eign 4 eyna 
i konungsnafni samkvemt tilskipun fra 3. juli 1783, sér { lagi par 
sem samkvaemt frasdgn skipstjéra bess, er eyna fann, yrdi landtaka 
ad ske 1 batum. Hafi hann pvi ad radi skipstjérans frestad fram- 
kvemdum til nesta vors. bé hafdi stiftamtmadurinn samid um pad 
vid tédan skipstjora, ad a heimlei6 sinni skyldi hann reyna ad kom- 
ast bar 4 land, og eftirskilja bar trékefli med fangamarki hans ha- 
tignar, eda ba mynt, en stiftamtmanni hofdu sidar borizt per fregn- 
ir, a0 engir af skipstjOrum verzlunarinnar hafi séd eyna, liklega 
vegna pess ad stodugar pokur hafi felt ba fra ad nalgast hana. 

I tilefni af pessu er gefinn ut nyr konungstirskurdur 9. februar 
1784 bar sem: 1) vorum stiftamtmanni ‘Thodal er falid 4 ny ad gera 
a vori komanda allt sem i hans valdi stendur til ad framkvaema 
skipunina fra 26. juni og resolutidnina fra 3. juli s. 1. ar vidviky- 
andi ,,Okkupation“ Nyeyjar. 2) Stjorn Islandsverzlunarinnar er falid 
ad skipa verzluninni i Hafnarfirdi 4 Islandi ad lata skip pad, sem 
i nesta manudi a ad flytja Levetzow kammerherra og student Magn- 
tis Stephensen fra [slandi, koma pad nerri Nyey a0 sa s{darnefndi 
geti framkvemt per athuganir, sem honum samkvemt tilskipan var 
falid ad gera i pessu sambandi. 

I lok békar sinnar um Skaftarelda vikur Magntis Stephensen ad 
bessu. Pad sem hann skrifar par um eyna og legu hennar mun 
byget a fras6gnum adurnefndra skipstjéra, einkum Muindelbergs, 
en hann segir skipstjora ekki sammala um sterd hennar, segi sum- 
ir hana milu ummals, en adrir 14 Ur milu eda litlu meir. Hann 
betir pvi vid, ad 4 pessu ari, p. e. 1784, hafi engir sefarar séd eyna 
og ,,b6 ad pau skip sem ég 0g herra kammerherra Levetzow forum 
med ut og utan hafi haft eindregin fyrirmeli um a¥ finna eyna, ef 
mogulegt veri, h6fum vid ekki komid auga 4 hana, enda pétt vid 
A utleid sigldum langa stund fram og tilbaka um pad svedi, bar 
sem eyjan atti ad vera.‘ Magnus Stephensen skrifar a3 lokum: ,,Ef 


64 NATTURUFRADINGURINN 


mér leyfist aS draga af pessu nokkra alyktun, hlytur hun ad verda 
su: ad Nyey hafi sokkid med sama hetti og hun reis ur sj fyrir 
ari.” Hann segir legu eyjarinnar eftir ,ndiagtig Giskning“ hafa ver- 
id ,umtrent paa 63° 20’ nordre Bredde og 354° 20’ Lanede”“ og 
mun hér mida6 vid eyna Ferro. 

Sumarid 1786 kom hinn dugmikli forstj6ri d6nsku sj6meling- 
anna, P. de Lévenorn til Islands. Medan hann dvaldist { Hélmsins 
Ho6fn sendi hann lautinant Grove ut med jagt til ad leita Nyeyjar, 
en hann fann ekkert nema bann boda, sem nti er nefndur Eldeyjar- 
bodi og taldi hann leifar Nyeyjar (LO6wenérn 1788). 

Par me@ er upptalid pad, sem vitad er um pa ey Nyey og orl6g 
hennar. Hvener hun hvarf undir sjavarboro er évist, en liklegt ma 
telja, ad pad hafi ekki verid poku einni um ad kenna, ad skip fundu 
ekki eyna haustid 1783, heldur hafi hin pa pegar verid horfin ad 
mestu eda Ollu. Einfaldasta skyringin a pvi ad sjOnarvottum bar 
ekki saman um sterd eyjarinnar er sui, ad sterd hennar hafi verid 
breytileg eda ad ruelad hafi verid saman kvartmilum og landmilum. 
[ eldfjallas6bgu sinni tekur Porvaldur Thoroddsen upp télur ber, 
sem Magnus Stephensen nefnir, ad ummial eyjarinnar hafi verid 
mila ad s6gn sumra, en adeins pridjungur ur milu ad sogn ann- 
arra. Porvaldur telur, aS hér sé um danskar milur, p. e. 714 km- 
milur ad reda, en ég fre ekki betur séd en ad petta muni eiga ad 
vera kvartmilur eda sjOmilur. AS minnsta kosti er vist, ad pegar 
Hans Pedersen skipstj6ri 4 Hvita Svaninum segist hafa siglt 12—13 
milur gegnum vikurbreidur, eftir ad hann var kominn norodur fyr- 
ir Geirfuglasker, 4 hann ekki vid landmilur. Sé um kvartmilur ad 
reda hefur eyjan samkveemt upplysingum Peder Pedersens verid um 
900 m long, en ummal samkvemt upplysingum Magnusar Step- 
hensens nerri tveir km. Ma etla, ad eyjan hafi ordid svipadrar 
sterdar og Surtsey var ordin eftir 10 daga gos eda svo, en bad er 
trua min, ad hefdi Surtur hett pa, veri nu ekki mikid eftir af 
eynni hans. 

Snemma { marzmanudi 1830 vard vart vid nedSansjavargos all- 
langt sudvestur af Reykjanesi. Samkvemt skyrslu um petta gos sem 
varoveitt er { danska sj6kortaarkivinu, hofst bad 13. marz og var gos- 
mokkurinn geysimikill undir lok mana@arins og sast fra Reykjavik. 
Mikid myndadist af ejalli og vikri. Sumir pottust sj4 eld. Pannig 
hélt gosid afram eina tvo manudi, en bess vard og vart af og til 


NATTURUFRADINGURINN 65 


nesta vetur. Englendingurinn Wolley, sem ferdadist um Reykja- 
nes 1858 til bess ad athuga afdrif geirfuglsins, segir gosid hafa byrj- 
ad 6. eda 7. marz og varad med nokkrum hléum { heilt ar. En petta 
gos varo afdrifarikt fyrir bann hinn vengjavana fugl, geirfuglinn, 
pvi talid er ad i gosinu og jardhreringum, sem pvi fylgdu, hafi 
eina paverandi varpst6d hans, Geirfuglasker, fordjarfast. 

Ad tilhlutan Kriegers stiftamtmanns for Bjérn Gunnlaugsson 
ut 4 Reykjanes til ad stadsetja gosm6kkinn og dvaldi par fra 29. 
april til 11. mai, en sa m6kkinn aldrei vegna dimmvidris. Hann 
reyndi 6 a6 stadsetja m6kkinn samkvemt upplysingum um stefn- 
una 4 hann fra ymsum bejum, svo sem Utskdlum og Stafnesi. En 
adur en hann for tit 4 nes hafdi hann einnig reynt ad stadsetja 
mOokkinn meé prihyrninga melingum heiman fra sér {i Svidholti, 
en hann skrifar i skyrslu sinni, sem vardveitt er { handriti, ad hann 
hafi notast vid alltof stutta grunnlinu, pvi ad hann hafi ekki matt 
ganga lanet burt fra skélanum, par ed kennsla var ekki hett. Sam- 
vizkusamur kennari, Bj6rn Gunnlaugsson. Peir hafa ekki fengid 
samvizkubit af bvi ad skropa fra kennslu, natturufredikennarar 
Menntask6lans sidustu aratugina, begar gos hafa verid annars vegar. 

Samkvemt melingum Bjorns fra Svidholti var lega eldstodv- 
anna 63° 297 54” n. br. og 25° 57’ 16” v |. (midad vid Paris). Virdist 
gosid bvi hafa verid nerri Eldeyjarboda, pd liklega nokkru austar, 
um 55 km undan landi. 

Aftur verda eldsumbrot tt af Reykjanesi 1879. I Heilbrigdistis- 
inum Jons Hyjaltalins (Nr. 6, 1879, bls. 48) birtist eftirfarandi bréf 
ritad 12. juli pad ar. H6fundur pess er B. Gudmundsson. ,,Eldsupp- 
koma fyrir Reykjanesi, pann 30. mai, nalegt Geirfuglaskerjum, 
situ menn vel fra Hé6fnum, og eins daginn eftir, bann 31., a ad 
eizka padan 12 vikur sjafar, en skemmstu leid fra yzta tanga a 
Reykjanesi 8 vikur. Med junimanudi komu_ vestan-utnyrdings- 
_breluvindar me®d svarta boku, samfleytt i 13—14 daga, svo ad ekki 
var ratfert 4 sj6 né landi nema 4 vissum vegum, en pokulaust al- 
staSar fyrir innan, i Keflavik, Njarévikum og Gardi, og eins i 
Grindavik, sem menn héldu a6 stedi af eldinum. Rétt 4dur en upp 
birti, kom 6skufall, sem vel sa a grasi; gj6rdi ba péttar skurir og 
birti upp med sifelldum purrki sidan. Sast ba verda vart vid eld- 
inn adeins og svo ekki oftar manudinn ut. 

I Grindavik og einkanlega i H6fnunum hefur verid einstakt 

& 


66 NATTURUFRADINGURINN 


fiskileysi fra lokum og til lesta, aS menn muna ekki slikt, eins 4 
Mionesi, en godur afli strax fyrir innan Skaga og einkanlega inn a 
Svi0i allt arid; svo pad tur ut fyrir ad fiskurinn hafi fluid undan 
eldinum. Ekki hefur verid getid um, ad menn hafi ordi6 varir vid 
vikur, og ekki heldur jardskjalfta, vid pessa eldsuppkomu, og held- 
ur engin vissa fyrir, hve nerri Geirfuglaskerjum eldurinn var ad 
brenna.* 

Pannig hljoda pau ord og annad vitum vid eiginlega ekki um 
pessi eldsumbrot. Sé bad rétt, ad fiskurinn hafi feelzt pau, hvad hann 
ekki hefur gert vid Surtsey, er astedan liklegast su, ad pbarna reis 
ekki eyja ur sjo og megni6 af hitatitstreymi og uUtstreymi loftteg- 
unda { sambandi vid gosid hefur farid i sjoinn, en ekki upp f loft- 
10. Pess ma geta, ad um sama leyti og pessi eldsumbrot voru undan 
Reykjanesi urdu snarpir jardskyjalftar { Krysuvik og badstofa féll a 
Vigdisarvollum. 

Fimm arum sfdar, hinn |. dagtist 1884, skrifar vitavOréurinn a 
Reykjanesi, J6n Gunnlégsson, skipstjori, Isafold eftirfarandi: 

»Hinn 26. f. m. (juli) gekk jeg hjer upp a svo kallad Beyjarfell 
med kikir og var ad skoda sjoinn myer til skemmtunar, og syndist 
mjer jeg sja skip nordvestur af Eldey (Melsekken), en syndist pad 
furdu stort, dré jeg sundur kikir minn, og sa flj6tt, ad betta er eyja, 
sterri en Eldey, 4 ad gizka hjerumbil 3 milur nordvestur af Eldey. 
Hefi jeg skodad hana 4 hverjum degi og er hun alltaf med somu 
ummerkjum og begar jeg sa hana fyrst. Petta hafa einnig séd kunn- 
ugir menn i H6fnum hjé mér i kikir (Isafold XX. 33, 13. agust 
L384" bls. 129): 

I 13. bladi Fjallkonunnar 1884, dags. 20. dguist (20. arg., bls. 52) er 
pessarar fregnar getid { léttum tén. Stingur greinarhofundur, lik- 
lega ritstj6rinn, Valdimar Asmundsson, upp 4 pvi, ad fraegustu vis- 
indamenn h6fudborgarinnar verdi sendir til eyjarinnar og ,, Til 
bess ad vera foringi fararinnar «tlum vjer hinn sprenglerda landa- 
freding herra Halldér K. Fridriksson sjalfkj6rinn, og geti hann 
jafnframt og hann rannsakadi allt edli eyjarinnar athugad, hvort 
ekki myndi tiltekilegt ad rekta eyjuna med gddum aburdi, ad 
minnsta kosti svo, a3 negileg beit yroi fyrir nokkrar rollur . 

... Vil fararinna viljum vjer pvi nest kj6sa herra Gest Palsson 
til bess aS kynna sjer skridkvikindi pau, er vera kynnu i eyjunni, 
og vonum vér, aS honum verdi synt um pann starfa.” 


NATTURUFRADINGURINN 07 


En svo sleppt sé gamni Fjallkonunnar. Hvad skal segja um pessa 
eyju. 1879 sj4 menn gos en enga ey; fimm drum sfSar sj4 menn 
nyja ey en ekkert er vitaS med vissu um gos. Raunar segir { Fjall- 
konugreininni: ,,Vist hafa nti i sumar verid eldsumbrot par‘ (Fjall- 
konan 13. blad 1884. 20. arg., bls. 52), og setur greinarh6fundur 
jaroskjalfta sem vart hafi ordid snemma { dgust, i samband vid upp- 
komu eyjarinnar. En ummeli hans um eldsumbrot geta verid byggd 
eingoOneu a ofangreindu bréfi vitavardarins. Dénsk herskip, sem 
foru a vettvang um sumarid, urdu hvorki vor vid eyju né eldgos. 
Pratt fyrir fras6en vitavardarins verdur vart talid sannad, ad eldgos 
hafi ordid undan Reykjanesi 1884 og ad par hafi myndast eyja 
sterri en Eldey virdist med dlikindum. 

Rétt i pvi ad ég var ad ganga fra bessari grein til prentunar fraddi 
Gestur Gudfinnsson, gddkunnur Ferdafélagsfr6mudur og 1j6dskald, 
mig 4 pvi, ad hann hef0i eigi alls fyrir longu talad vid sjomann, sem 
hefoi fyrir mOrgum arum ordid var vid nedansjavargos undan 
Reykjanesi. Fyrir millig6ngu Gests hafdi ég uppa pessum manni, 
Jafet Sigurdssyni, sjomanni, sem busettur er i Hafnarfirdi en dvelst 
sem stendur a Vifilsstadaheli. Jafet tjadi mér, ad fyrri hluta junt- 
manadar 1926 hefdi hann, pa unglingur, verid { rédri asamt pbrem- 
ur Odrum, 4 motorbatnum Braga fra Njardvik. Voru peir med 
linu skammt nordaustur af Eldey. Vedur var stillt, svo ad sjér var 
ner spegilsléttur. Pa sau peir koma eins og stérar bélur 4 sjoinn 
nerri batnum. Pessi dlga i sjonum agerdist mjog og sjorinn_,,for 
aO toppa allmikid“, svo foru ad fljéta parna upp allmargir daudir 
fiskar, bedi porskur og pyrsklingur, og téldu beir pvi ad heitt myndi 
undir. Peir horfSu a betta nokkrar klukkustundir og var petta fari6d 
aS minnka er peir héldu fra stadnum, en beim pétti pd ekki rao- 
legt ad halda sér lengur barna nerri. Peir h6fdu verid 4 bessum 
sl6dum nokkra undangengna daga en ekki ordi6 varir vid neitt 
évenjulegt, en nestu daga féru peir til r6dra 4 adrar slédir. Peir 
s6gdu fra pessu fyrirberi, er beir komu i land, en flestir voru van- 
triiadir 4 frds6gn peirra. Ekki vissi Jafet til bess ad adrir batar hefdu 
pa verid 4 pessu sve0i. 

Ekki virdist mér vafi leika 4 a3 parna hafi verid um ad reva ein- 
hver smavegis eldsumbrot a sjavarbotni. Slik eldsumbrot hafa vafa- 
litid idulega getad Att sér stad 4 umlidnum 6ldum an pess ad nokk- 
ur yr0i vid pau var. 


68 NATTURUFRADINGURINN 


Eru pa upptalin pau eldsumbrot undan Reykjanesi, sem 6ruget 
er eda liklegt ad ordi6 hafi sidan land bygedist samkvemt skrao- 
um heimildum. Fullyrda ma, ad par hafi gosid a. m. k. 10 sinnum 
og ad 3 sinnum a. m. k. hafi eyjar risid par ur sex, ein eda fleiri, en 


engin peirra er lengur ofan sevar. 


Gos fyrir Noréurlandi. 

Ut af Nordurlandi hafa einnig ordid nedansjavargos. Elzta fra- 
sogn af nedansjavargosi nyrdra er ad finna i annalsbroti fra Skal- 
holti, sem talid er skrifad 4 M6druv6llum, og mun vera samtima 
heimild um pann atburd er hér um redir. Par segir um arid 1372: 
,sazt ur Fljotum og enn vida annarsstadar fyrir Nordurlandi ny- 
komid upp land ut af Grimsey til Utnordurs.* (Isl. Ann. bls. 229). 

A korti fra 4rinu 1507 eftir Johannes Ruysch er synd eyja milli 
Islands og Grenlands og vid hana stendur: ,,Pessi eyja var { 1jésum 
loga arid 1456" (,,Insula hac anno 1456 fuit totaliter combusta’’). 
Oméguleet er ad segja, hvadan sa hollenzki kortagerdarmadur hefur 
petta, eda hvar st eyja hefur raunverulega legid, en Hollending- 
ar voru 0drum kunnugari norrenum h6fum i pennan tima, sakir 
hvalveida. 

[ Ferdab6k Eggerts og Bjarna (bls. 648) er bess getid { sambandi 
vid jardskjalftann mikla 4 Nordurlandi 11. sept. 1755 ad: ,,Hinn 
18. september kom mistur yfir Nordurland, en mest po i Eyjafjard- 
ar- og Skagafjardarsyslur. Mistur betta var einskonar reykpoka, alls- 
endis 6lik pvi mistri, sem venjulegt er 4 Sudurlandi og vidar, og 
kemur pbegar hvass vindur bles af 6refum. En ad pessu sinni var 
adeins heg austangola. Poka pessi var raudleit, og bar hana inn i 
hvern fj6rd, en uppi yfir var heidur himinn. Hun bar me®@ sér fin- 
gert en snarpt ryk, og fundu menn til bess { andliti, en einkum p6 
ji augum. Manni geti komi6 til hugar, ad gosid hefdi austur i hafi, 
pvi ao slikum sevargosum fylgir einnig reykjarboka.* 

Liklega finnst mér pad tilgetid hja Eggert, ad hér hafi verid um 
Oskuryk ad reda, en ekkert verdur sagt um gosstOdvarnar. Eldgos 
a Jan Mayen er ekki utilokad. bess ma og geta, ad samtima Skaftar- 
eldum virdast einnig hafa verid eldsumbrot einhvers stadar nordur 
af Islandi, en allar upplysingar um pad 6ljésar, en vist er, ad pa bar 
mest a brennisteinsfylu { nordanatt og einnig barst inn 6skuryk 
med nordanvindi. 


NATTURUFRADINGURINN 69 


Nottina milli 11. og 12. juni 1838 urdu miklir landskjalftar 4 
Norourlandi, sem einkum gengu yfir nyrztu hluta skaganna milli 
Skjalfanda og Huinafloa, svo ad nokkrir beir hrundu og Holakirkja 
skadadist nokkud. Augljést er, ad upptok skjdlftanna voru nordur 
{ hafi. T6ldu margir jardskjalfta pessa hafa orsakast af gosi { sjon- 
um. I fréttadalkinum { 5. argangi FjéInis, 1839 (II, bls. 9) segir hér 
um: ,,[ jun{ mdnudi gj6rdi svo mikla hrering nyrdra, nottina milli 
11. og 12. junimanadar nokkru fyrir fotaferd, ad beir héggudust, 
og einstoku hrundu ad mestu; vard mest af pvi i Fljotum i Skaga- 
firdi, og a beim kjalkum landsins par i nand, sem skaga lengst noro- 
ur. bottust menn verda hess varir ad hreringin kemi ad nordan og 
peir ,sem uti voru staddir, létust séd hafa likt bylgju nokkurri, ba 
adalhreringin gekk ad, Ur norduratt — er bess og getid, ad vikurkol 
hafi fundizt par vid sjo, og hafa bad sumir menn fyrir satt, ad elds- 
umbrot nokkur hafi verid undir sjonum einhvers stadar gegnt 
norori badan. Um sama leiti pottust menn verda varir vid Osku- 
fall 4 nokkrum bejum a Rangarvollum, og ad visu var a hvita- 
sunnukvold og stoku sinum par eftir loftid likt pvi pa vikur og vik- 
urmistur hefur fyllt pad og eldur er uppi.” 

Otrilegt virdist mér, ad petta ryk i lofti sunnanlands hafi staf- 
ao af nedansjavargosi fyrir Nordurlandi, par ed oOskuryks { lofti 
nordanlands er alls ekki getid i itarlegri lysingu pessa jardskjalfta 
eftir E. E. Moller, sem pa var verzlunarstjori 4 Siglufirdi (P. ‘Thor- 
oddsen. Landskyjalftar a [slandi, II, bls. 217—220). Virdast mér eng- 
ar sannanir vera til fyrir nedansjavargosi petta ar. 

Um 10 km undan ‘Tjornesi risa tver tuffeyjar, sem nefnast Man- 
areyjar. Su sydri, Haey, 50 m ha, su nyrori, Lagey, 23 m. Haey er 
hladin upp ur tuffi, en Lagey ur tuffi og gragryti. Nordur af Man- 
areyjum eru blindsker, Eyjabrekar. 

31. des. 1867 vard mjog snarpur jardskjalftakippur 4 Husavik 
vid Skjalfanda og fannst hann allt austur i Vopnafjord, en sidan 
voru smakippir dag og nott fram i midjan januar. Um pau aramot 
haf0i, svo vitnad sé i Nordanfara fra 15. feb. 1868 ,nokkrum sinn- 
um sést ur Kelduhverfi i Pingeyjarsyslu logi upp ur hafi, i nordur 
af svonefndum Manareyjabrekum, sem liggja ut af Tj6rnesi, og aft- 
ur ur K6ldukinn nu fyrir sk6mmu sama sjon og 4 sOmu st0dum. 
Af pessu rada menn, ad eldur hafi um ber mundir verid uppi hér 
norodur fyrir landi og jardskjalftinn, sem hér er ad framan getid, 


70 NATTURUFRADINGURINN 


verlO bvi samferda, eda stadid { sambandi vid eldgos petta (Nor6- 
anfari, 7. ar, 1868, bls. 7—8). 

Ekki virdist mér leika vafi a, ad hér hafi verid um nedansjavar- 
gos a0 reda, enda Manareyyjar beint ut af eldstodvabeltinu nordan- 
lands. Hins vegar virdist mér vafasamt, ad setja eftirfarandi fregn 
ur Nordanfara 3. des. 1873 1 samband vid eldsumbrot, an bess ég 
geti bd gefid neina skyringu 4 pvi sem um getur i fréttinni: ,,bridju- 
daginn hinn 11. b. m. voru sjomenn a6 beita linu i Sydri-Haga a 
Arskégsstrond, sau peir ba glampa mikinn 4 nordvesturloftinu f 
stefnu yfir Krossahnjuk, bratt vard glampi pessi svo mikill, ad svo 
var sem eldi eda loga slei i loft upp fjollum herra og varadi nokkra 
stund. Nu logdust menn pessir til svefns. Morguninn eftir réru peir 
til fiskjar og namu stadar par 4 midi, er Hagaber var i stefnu ad 
Krossahnjuk. Litlu fyrir dag sau beir aftur glampa eda eld i svip- 
adri eda sOmu att, en miklu meiri en kvoldinu fyrir, bedi meiri um 
sig og miklu herra a loft upp, en po virtist sem vindur stedi a log- 
ann af vestri, pvi logann lagdi mjog til austurs. Pegar lina er dreg- 
in 4 uppdretti Islands fra Haga yfir Krossahnjuk bendir hun nor6- 
an vid Hornstrandir. 

Pannig hefur Johann timbursmidur { Sydri-Haga skyrt fra syn 
pessari og fullvissadi um ,aO menn peir, sem sau, veru adgetnir og 
sannoroir menn“ (Nordanfari 12. ar. Nr. 15-52, 3. des. 1873, bls. 137). 


Gos undan sudurstrond Islands. 

Er ba komi6 ad eldsumbrotum undan eldfjallabeltinu eystra a 
Sudurlandi. 

En pad er skemmst fra ad segja, ad ekki er vitad med Orugeri 
vissu um neitt eldgos undan Sudurlandi sidan Islandsbyggd hofst, 
fyrir Surtseyjargosi0. Raunar telur Porvaldur Thoroddsen Helgafell 
i Vestmannaeyjum hafa gosi6 eftir ad land byggdist og byggir pa a 
peirri fras6gn Hauksbokar og Melabokar, a0 ,,Herjolfur, son Baro- 
ar Barekssonar, byggdi fyrst Vestmannaeyjar og bj6 i Herjdlfsdal 
fyrir innan A‘gisdyr, bar sem nu er hraun brunnid.” Af pessu drégu 
beir Jonas Hallgrimsson og Porvaldur ‘Thoroddsen pa edlilegu 
alyktun, ad inn i Herjolfsdal hefdi runnid hraun fra Helgafelli 
eftir landnam, en adur en Hauksbok og Melabok voru ferdar i 
letur. En eins og prof. ‘Trausti Einarsson hefur synt fram 4 og ég 
siOan einnig ferdi rok fyrir med Oskulagaathugunum, hefur ekki 


NATTURUFRADINGURINN 71 


gosid i Helgafelli sidastlidin 6000 ar eda svo, og bad sem att er vid { 
Hauksbok og Melabok er einfaldlega, ad par sem Herjolfur bygedi, 
sé nu bert og blasid hraun. Enda segir um son Herjolfs, Orm audea, 
aS hann bj6 4 Ormsst6dum vid Hamar nedri, bar sem nti er blasid 
allt. Uppblastur hefur vida ordid afleiding landnams 4 I[slandi. 

A korti Pérdar biskups Porlakssonar af Norduratlantshafi fra 
um 1669 er synd eyja alllangt sudur af [slandi, og stendur vid hana 
ad Spanverjar hafi séd hana 1613. Ekki veit ég nein 6nnur deili a4 
pessari eyju. Hafi Spanverjar raunverulega rekizt 4 eyju langt und- 
an Islandi petta ar, er liklegast, a3 pad hafi verid 4 Reykjanes- 
hryggnum, enda pott hun sé synd austar en svo a korti Pordar. Ann- 
ars eru allskonar eyjar syndar kringum [sland 4 gdmlum kortum. 
Negir a0 minna a Krosseyjar fyrir vestan land 4 sama korti Pérdar, 
og Agisey og Aegisland 4 uppdretti Jons lerda, sem prentadur var 
i Grenlandss6gu Pormods ‘Torfasonar. 

Einu fregnirnar um eldsumbrot { nand vid Vestmannaeyjar er 
ao finna i sambandi vid landskjalftann mikla a Sudurlandi haust- 
id 1896. 

Midvikudaginn 23. sept. 1896 birtist { Isafold fregn med yfir- 
skriftinni Eldur uppi t Geirfuglaskerjum eystri: ,,Madur ur Land- 
eyjum, fra Hallgeirsey, fullyrdir, ad padan hafi sézt til elds, 3 kveld 
i rod, hin sidustu { vikunni sem leid, Uti i hafi, svo ad ber milli 
Vestmannaeyja og Dranga. Var par kallad, ad eldurinn kemi upp 
ur sjonum, en hefir audvitad annad hvort verid i nyrri ey eda 
holma, er upp hefdi att ad koma af eldsumbrotum, eda pa i Geir- 
fuglaskerjum eystri, sem mjog vel getur komid heim eptir stefnunni. 

Eldurinn eda ,,loginn“, sem svo er nefndur, en er raunar ekki 
annad en bjarmi, sem leggur upp a loptid af gosinu, 4 ad hafa verid 
tviskiptur nedst, eda a 2 stodum, en lagzt saman, er ofar dro. 

Madurinn segir, ad syn bessa hafi menn horft 4 af morgum be}]- 
um i Landeyjum, kveld eptir kveld, bar 4 medal fra prestsetrinu, 
Bergpborshvoli. Sumir imyndudu sjer fyrst ad par veri skip ad 
brenna, en sau, a0 pad gat eigi verid, er petta hélt afram kveld eptir 
kveld®. (Isafold, 23. sept. 1896, XXIII. arg. bls. 262—263). 

I nesta télubladi [safoldar, dags. 26. sept. er komid annad hljod 
i strokkinn. Par segir: ,,Eldgossagan ur Vestmannaeyjum mun vera 
tomir h6fudodrar, eins og annad af pvi tagi, sem si og « hefur verid 
ad gjosa upp fra pvi ad landskjalftarnir hofust. Eru meir en litil 


72 NATTURUFRADINGURINN 


br6gé ad ofsjonum manna i pa att, pegar heilt byggdarlag pykist 
horfa 4 kveld eftir kveld ekki minni sj6n en heilt eldgos, an bess 
ao nokkur fotur sje fyrir. Jafnvel ofan ur Holtum hofdou menn 
potzt sja eld uti i hafi og syndist bad vera milli lands og eyja (Vest- 
mannaeyja) ad pvi er einhver merkasti madur par skrifadi hingad. 
bad er ad minnsta kosti vist, ad nerri Vestmannaeyjum hefir ekk- 
ert gos verio allt til 20. pb. m. Hefir hingad borist brjef padan, dags. 
pann dag, par sem ekki er einu ordi minnst a neitt pess hattar. En 
einmitt 3 kvoldin nestu 4 undan (17—19) var pad sem Landeyingar 
horfdu 4 eldinn i stefnunni milli Dranga og Vestmannaeyja.“ (Isa- 
fold 26. sept. 1896., 67. tbl. bls. 267). Pridja oktober er enn grein 
um betta { bladinu (69. blad, bls. 275). Par segir: ,,Helzt er ad heyra 
sem Landeyingar sjeu enn ekki farnir ofan af peirri tru, ad peir 
hafi sjed eldgos uti t hafi nu fyrir halfum manud1. Er skrifad hingad 
af Eyrarbakka fyrir faum dogum: ,,Landeyjamenn eru hjer hopum 
saman daglega og ber beim flestum saman um pad, ad peir hafi 
sjed eld sudur undan Vestmannaeyjum; hafi bjarmann lagt langt 
a lopt upp og eldstrokur sjest upp yfir allhaa eyju (Hellisey), sem 
bar i logann. Festir segjast hafa sjed betta nema eitt kveld, sumir 
tvo, og allir segja heir ad svo areidanlegir menn hafi sjed petta, ad 
Obarfi sje ad rengja bad. Enginn eldur hefir samt sjest 1 Vestmanna- 
eyjum, enda kvadu fjoll skygeja a sjoinn i suduratt par; aptur a 
moti sagdist madur Ur Hvolhreppi hafa horft 4 eldinn halfa klukku- 
stund sama kveld og Landeyingar hafi sjed hann”™. 

Ritstjori Isafoldar telur audseilega, ad vegna undangenginna 
storjardaskjalfta 4 Sudurlandi sé liklegt ad um ofsjonir hafi verid at 
reda. Vist er, aO margir voru ordnir veikladir 4 taugum eftir allan 
pann djofulgang. bess er )6 ad geta, ad jardskjalftarnir voru veg- 
ari i Landeyjunum en annarsstadar 4 Sudurlandsundirlendinu. Mér 
virdist su stadreynd, ad petta fyrirberi sést rétt eftir landskjalftana 
miklu fremur auwka likurnar fyrir pvi, a6 um eldsumbrot hafi verid 
ad reda. Sumir kippirnir, einkum 27. agust og 2.—3. september, voru 
snarpir 1 Vestmannaeyjum, beir snoOrpustu, sem vitad er um par 
sidan sogur hofust, og getu bar hafa opnast sprungur sem audveld 
udu eldsumbrot. Um stadsetningu pessara hugsanlegu eldsumbrota 
er bad ad segja, ad til bess ad eldstrokurinn sjaist yfir Hellisey ur 
Landeyjum verdur hann ao hafa verid nestum i hasudur fra peirri 
ey. Fra Hallgeirsey og Bergboérshvoli ber Hellisey milli Brands og 


NATTURUFRADINGURINN 73 


Sudureyjar, ner beint i sudri, en bedi austar og vestar i Landeyjum 
munu aodrar eyjar skygeja a Hellisey. Hafi verid um eldst6dvar ad 
reda, hafa per bvi verid austar en peer nuverandi, en hef0i ein- 
mitt verid erfidast ad sja per ur kauptuninu, ef per veru sudur af 
Hellisey. Mér virdast likur fyrir pvi, ad parna hafi raunverulega 
verid um eldsumbrot ad reda, en fullyrt verdur pad ekki. 

En a6 pvi kom hinn 14. nov. 1963, ad ur pvi var skorid med fullri 
vissu, ad ekki voru allir eldar Uutkulnadir vid Vestmannaeyyjar. 


HEIMILDASKRA — REFERENCES 

Biskupasogur I—II. K6benhavn 1858. 

Bugge, S. (1873): Bemerkningar om den i Skotland fundne latinske Norges 
Kronike. Aarb. f. Nord. Oldkynd. og Hist. K6benhavn. 

Gunnlaugsson, Bjérn (1830): Forsdg til en geographisk Bestemmelse af det 
Sted, hvor Vulkanen udenfor Cap Reikianes i Island viiste sig i Aaret 
1830, i Maanederne Marts og April. Handrit i danska sjokortaarkivinu 
(Island, Kasse A, Nr. 1). 

Lovsamling for Island IV, V. Kébenhavn 1854, 1855. 

Lowenorn, P. de (1788): Beskrivelse over den Iislandske Kyst. Kidbenhavn. 

Munch, P. A. (1850): Symbole ad historiam antiquiorem rerum Norvegicanum. 
I. Breve chronicon Norvegie. Christiania. 

Newton, A (1861): Abstract of Mr. J. Wolleys Researches in Iceland respecting 
the Gare-fowl or Great Aulk. Ibis 1961: 374—399. 

Norlund, N. E. (1944): Islands Kortlegning. K6benhavn. 

Oddsson, Gisli: Annalium in Islandia Farrago. Islandica X. Ithaca. 
Stephensen, Magnus (1785): Kort Beskrivelse over den nye Vulkans Ildsprud- 
ning i Vester-Skaptefields-Syssel pa Island i Aaret 1783. Kidbenhavn. 

Storm, G. (1888): Islandske Annaler indtil 1575. Christiania. 

Thoroddsen, Porvaldur (1925): Die Geschichte der islandischen Vulkane. Ko- 
benhavn. 

borarinsson, Sigurdur (1952): Herbert munkur og Heklufell. Natturufred- 
ingurinn 22:49—61. 


SUMMARY 
Submarine Eruptions off the Coasts of Iceland 
by Sigurdur Thorarinsson 
Museum of Natural History, Reykjavik. 

The author compiles written records of submarine eruptions off the coasts 
of Iceland and reviews them critically. Such eruptions have been most frequent 
on the Reykjanes ridge, the submarine ridge extending southwest from 
Reykjanes. The oldest extant account of a submarine eruption off the 
coasts of Iceland is found in the Book of Wonders“ (Liber Miraculorum) 
written in the years 1178—80 by the chaplain Herbert of Clairvaux, France, 


14 NATTURUFRADINGURINN 


and containing a geographical description of Iceland. ‘This eruption in all 
probability was on the Reykjanes ridge and so was with certainty the oldest 
submarine eruption mentioned in Icelandic sources. ‘That eruption occurred 
in 1211, coinciding with great earthquakes. In old annals Sorli Kolsson is said 
to have discovered the new Eldeyjar (Islands of fire) that year, whereas the old 
ones disappeared from the spot where they had always been. ‘This indicates 
that there was volcanic activity in this area long before 1211. Eruptions 
occurred southwest of Reykjanes in 1226/27, 1231, 1238, 1422, 1783, 1830 
and 1879, probably also in 1240 and 1583 and possibly about 1340 and in 
1884. Three of these eruptions are known to have built up islands, viz. the 1211 
eruption (more than one island), the 1422 eruption and the eruption in 1783. 
The only one of these islands described by eyewitnesses is the island observed 
for the first time May 3rd, 1783 by captain Mindelberg and his crew of the 
Danish brig Boesand. ‘The captain drew a sketch of the island (Fig. 4). The 
island reached a diameter of at least 0,9 km. The Danish Government 
showed a great interest in this island which received the name Nyey (Nyée) 
= New Island. A royal decree was aroused as to the effect that an expedition 
should be sent to the island to hoist the Danish flag and set up a 3 ells high 
stone inscribed with the royal insignia. ‘The stone never found its way to the 
island simply because the island could not be found in the autumn of 1783. 

In early June 1926 fisherman on the fishing vessel Bragi from Njardvik 
observed signs of submarine eruption short northeast of Eldey. ‘The sea was 
first bubbling and later spouting and dead fishes floated up. These are the 
last signs of volcanic activity observed on the Reykjanes ridge. 

Submarine eruptions have also occurred off the north coast. ‘To quote 
a contemporary annal of 1332: ”... from the Fljét and from many other 
districts in the North of Iceland a new island was seen to have emerged to 
the northwest of Grimsey”“. On a Dutch map of 1507, made by Johannes 
Ruysch, an island is indicated between Iceland and Greenland together with 
the following remark: ”This island was ablaze in 1456". Jan Mayen may 
possibly be the island referred to. 

In 1755 there seems to have been an eruption somewhere north of Iceland, 
but the position is unknown and again it may possibly have been Jan Mayen. 
At the end of 1867 and in January 1868 there was definitely a submarine erup- 
tion off Tjérnes, a short distance to the north of Manareyyjar. 

On Bishop Thordur Thorlaksson’s map of the North Atlantic of 1669 
there is an island located quite a long way to the southwest of Iceland and this 
island is said to have been seen by Spanish sailors in 1613. We have no other 
knowledge of this island. It may have been on the Reykjanes ridge. 

There is some evidence of volcanic activity short to the south of the Vest- 
mann Islands in September 1896, short after the great earthquakes in South 
Iceland, which also affected the Vestmannaeyjar area. These evidences, how- 
ever, are not conclusive of a submarine eruption having really occurred. But 
Nov. 14, 1963 it was found out for certain that the submarine fires off the 
Vestmann Islands area were not extinet. 


Date Due 


BOREAL INSTITUTE FOR NORTHERN STUDIES, LIBRARY. 
THE UNIV)? *° £5 ALBERTA i 
EDMONTON, ALouniA T6G 2E9 er amet) 


CANADA | Wisi! fe RU Sa 


wii td 


2 503 


